WikipediA 


Wikang Nepali 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Nepali, kilala rin bilang wikang Khas 
Kura, Parbate Bhasa, o Gorkhali ay isang wikang 
Indo-Aryano. Ito ay isang wikang de facto o "sa 
katunayan" na lingua franca sa bansang Nepal. Ito ay 
mayroong ding mananalita sa bansang Indiya, partikural 
na sa mga taong Indian Gorkha, at may ilang numerong 
mananalitang Bhutaneso at Birmano sa bansang India. 


Nepali 

Gorkhali 

*msiT (NepalT bha§a) 

^sRT (Khas kura) 

oiUleU 

Ang salitang "Nepali" na nakasulat sa panitikang 
Devanagari 


Sinasalitang Nepal, India, Bhutan, 

katutubo sa Myanmar (Burma) at sa 

buong mundo. 

Etnisidad As a first language : 

■ Khas people 

■ Wikang Bahun 
(Brahmin) 

■ Wikang ehhetri 
(Kshetri) 

■ Wikang Lhotshampa 

■ Birmanong Gurkha 

■ Indyanong Gorkha 

Pangalawang Wika: 


■ Taong Newar 

■ Taong Madhesi 

■ kabilang sa Maithil 

■ Taong Tharu 

■ Taong Kirati 

Mga katutubong 16 milyon (2011 census)W 

tagapagsalita 

Pamilyang wika Indo-European 
■ Indo-lraniyano 





■ Indo-Aryano 

■ Sanskrito 

■ Northern Zone 

■ Wikang Pahari 

■ Silangang Pahari 
■ Nepali 

Sistema ng Panitikang Devanagari 

pagsulat Devanagari Braille 

Alpabetong Takri 
(makasaysayan) 

Bhujimol (makasaysayan) 

Opisyal na katayuan 

Opisyal nawikasa Padron:NEP 

India (sa distriktong 
Sikkim, Assam, at 
Darjeeling of Kanlurang 
Bengal) 

Pinangangasiwaan Nepal Aeademy 

(regulado) ng 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 ne 

ISO 639-2 nep 

ISO 639-3 nep - inclusive eode 

lndividual eodes: 
npi (http://www.sil.Org/i 
so639-3/documentation.as 
p?id=npi) -Wikang Nepali 
dty (http://www.sil. 0 rg/i 
so639-3/documentation.as 
p?id=dty) -Wikang Doteli 

Linggwaspera 59-AAF-d 


Mapa ng daigdig na may mananalita ng Nepali 
Madilim na Bughaw: Opisyal na wika, 
Maliwanag na Bughaw: Isa sa opisyal na wika, 
Pula: Mga lugar na may mahigit na 20% subalit 
ito ay hindi itong opisyal ng reeognition. 


This page eontains indie text. Without 
























-^r rendering support you may see irregular vowel 

positioning and a laek of conjuncts. More... 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Nepali&action=edit) nito. 


1. Nepali (https://www.ethnologue.com/18/language/nep/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 

Wikang Nepali (https://www.ethnologue.com/18/language/npi/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 
Wikang Doteli (https://www.ethnologue.com/18/language/dty/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Nepali&oldid=1543098" 


Huling pagbabago: 03:44, 22 Enero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















